Sannu, Ni mai baftisma ne—Ina da tambaya-ldan za ka mutu yau, ka tabbata za ka je sama? (Idan 
tabbata: Menene ka gaskata cewa wani zai yi don ya sami ceto?) Littafi Mai Tsarki ya ce abu daya ne 
kadai za mu yi. dole ne a yi don samun ceto - ta wurin bangaskiya ne kadai ba tare da ayyuka ba (ta 
wurin dogara ga Kristi - Ayyukan Manzanni 16:31). Kuna so sani tabbas? Da farko, Littafi Mai-Tsarki ya 
ce dukanmu masu zunubi ne - gama dukansu sun yi zunubi, sun kasa kuma ga daukakar Allah. Don 
haka dukanmu muna da laifin yin karya, sata, kyashi, da dai sauransu. Kuma Littafi Mai Tsarki ya ce 
akwai horo ga zunubinmu. (Gama sakamakon zunubi mutuwa ne). Don haka sakamakon (ko 
hukuncin) da muke samu domin zunubi shine mutuwa. Wannan ba kawai a mutuwa ta jiki amma 
kuma mutuwa ta biyu a jahannama — Kuma dukan makaryata, za su sami rabonsu a tafkin da ke 
konewa da wuta da kibiri wanda shine mutuwa ta biyu. Don haka dukanmu muna da laifi, daidai ne? 
(Dukkanmu mun cancanci jahannama a matsayin a azabar zunubanmu). Amma akwai labari mai dadi 
- baiwar Allah ita ce rai madawwami ta wurin Yesu Kristi Ubangijinmu. (Ka san wanene Yesu ko? 
Triniti (Uba, Da da Ruhu Mai Tsarki)). Littafi Mai Tsarki ya ce Kristi ya mutu domin zunubanmu, kuma 
an binne shi. da kuma cewa ya tashi a rana ta uku domin ya yi kafara domin dukan zunubanmu, kuma 
ya cece mu daga jahannama. Lokacin da Yesu Ya mutu domin zunubanku da nawa, kamar dai ya yi su 
ne, ana azabtar da shi a wurinmu. 2:24. Littafi Mai Tsarki ya ce ceto kyauta ce. ‘Gama ta wurin alheri 
ne aka cece ku ta wurin bangaskiya; kuma ba na kanku ba; baiwar Allah ce. Ba na ayyuka ba, don 
kada kowane mutum ya yi fahariya. To wanene ke biyan kyauta? Mai bayarwa ko kuma mai karba? 
Mutum - Mai bayarwa. ((Shin dole ne mu yi wani abu don samun kyauta? Mutum - A'a)). Haka ne - da 
mai bayarwa ya biya shi gaba daya. Tun da ceto kyauta ne, ba dole ba ne mu ba da wani abu a mayar 
da shi (ba a kan shi ba ayyukanmu ko kan ayyukanmu). Alheri yana nufin "abin da ba mu cancanci ba" 
(mun cancanci jahannama, ba ceto). Bangaskiya tana nufin "abin da muke dogara don samun ceto". 
Abu daya da Littafi Mai Tsarki ya ce dole ne mu yi mu sami ceto shi ne: ‘Ku ba da gaskiya ga Ubangiji 
Yesu Kristi, kuma za ku a tsira". Yin imani yana nufin dogara - ba yana nufin gaskata cewa Yesu ya 
wanzu ba, amma a zahiri dogara Shi ne ya cece mu da kan mu. Yin imani da shi yana nufin cewa mun 
sa dukkan bangaskiyarmu da dogara ga mutuwarsa. binnewa da tashin matattu a matsayin cikakken 
biyan bashin zunubanmu (wanda ke ba mu tabbacin rai na har abada). Ku lura da ayar ba ya ce dole 
ne ka tuba daga dukan zunubanka, ko ka yi baftisma, ko shiga coci, ko kiyaye umarni, ko zama 
mutumin kirki - kawai ya ce ku yi imani. Kuma da zarar kun gaskanta ga Kristi, za ku kasance ceto har 
abada. Allah yana horon ’ya’yansa domin zunubansu a wannan duniya, amma ba za su taba rasa ceto 
ba. Don haka abu daya dole ne ka yi don samun kyautar rai madawwami shine ka kira Yesu ta wurin 
bangaskiya - Cewa idan za ka iya. Ka shaida da bakinka Ubangiji Yesu, kuma za ka gaskata a zuciyarka, 
Allah ya tashe shi daga matattu matattu, za ka tsira. Domin duk wanda ya yi kira bisa sunan Ubangiji 
zai tsira. Kafin mu yi kira ga sunan Ubangiji, ina da yan tambayoyi a gare ku — 1. Kun gaskata cewa 
dukanmu ne masu zunubi? (I- Rom. 3:23, 1Yoh. 1:8), 2, Ka gaskata cewa dukanmu mun cancanci 
jahannama domin zunubanmu (I-— R. Yoh. 21). ku: 8, rm. 3:4, Romawa 1:18) 3. Ka gaskanta cewa Yesu 
ya mutu ya tashi daga matattu domin ya biya bashin zunubanka da kuma cece ku daga wuta? (I- 1 
Yoh. 2:2), 4. Menene ka gaskata cewa dole ne mutum ya yi domin ya sami ceto? (Gaskiya/dogara ga 
Kristi-Ayyukan Manzanni 16:31), 5. Gaskanta (dogara) ga Yesu kadai ya isa ko kuma kai ma Dole ne ku 
zama mutumin kirki, ku kiyaye umarnai, ku tuba daga zunubanku, ku aikata ayyuka nagari? (A'a- 
Rom. 4:5, 11:6), 6. Akwai wani abu da za ka iya yi don ka yi hasarar rai na har abada? (A’a — domin 
kyauta ce —Yoh. 10:28). - Menene ku da kanku kuka gaskata game da wadannan duka? Idan kana da 
gaskiya, zan so in jagorance ka cikin addu’a domin in roki Yesu ya cece ka. Yi addu'a da gaske: “Ya 
Ubangiji, na san cewa ni mai zunubi ne, kuma na cancanci shiga gidan wuta. Amma na yi imani cewa 
ka mutu a kan giciye, aka binne kuma tashi a sake biya domin dukan zunubai na. Da fatan za a cece ni 
a yanzu kuma ka ba ni madawwami rayuwa. Ina dogara da kai kadai don cetona - ban da ayyukana. 
Na gode don cetona, cikin Yesu' suna, Amin.”’ — Saboda haka, idan ka yanke shawarar yin kira ga 
sunan Ubangiji kuma ka roke shi ya cece ka, ka Yanzu an cece su har abada - kuma ko da menene za 


ku yi daga baya, ba za ku taba rasa ceto ba - domin shi ne ba na ayyuka ba. Ceto wani abu ne na 
lokaci guda (kun sami ceto lokacin da kuka kira shi cikin addu'a). "Ilya wanda ya gaskata da Dan yana 
da rai na har abada.” (Yohanna 3:36). Yanzu kun san kuna da shi bisa ga bayanin Littafi Mai Tsarki. 
Nassosi — Romawa 3:23, (6:23a), Ru’ya ta Yohanna 21:8, Rom. 6:23b, 1 Korinthiyawa 15:3-4 (Romawa 
5 :8), 1Bitrus 2:24, Afisawa 2:8-9, Ayukan Manzanni 16:31, Romawa 10:9, 10:13 (Karin: Yahaya 3:36, 
Ru’ya ta Yohanna 3:19). Don Allah raba. Allah sarki. Thepreaching.com 


